WikipediA 


Wikang Turko 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Wikang Tureo ay isang wikang ginagamit ng 
halos 77 angaw na tao sa buong sanlibutan, at ini ay 
ang pinakamalaking kasapi ng mga wikang Turquico 
('Turkie languages). Karamihan sa mga mananalita ng 
Tureo ay naninirahan sa Turgura at Chipre, kung saan 
pampamunuan na ginagamit ang wika roon, at may 
lalong malilirt na pangkat sa Irak, Greeia, Bulgaria, 
Maeedonia, Albania at iba pang bahagi ng Silangang 
Europa. Ginagamit rin ang wika ng angaw-angaw na 
mandarayuhan sa Europa, lalo na sa Alemania, kung 
saan may malaking diaspora ng mga Tureo roon. 


Talasanggunian 


1. Taylor & Francis Group (2003). Eastern 
Europe, Russia and Oentral Asia 2004 (http://b 
ooks.google.com/?id=NHG_9jlAhcC&pg=PTl 
34&dq=1999+census+azerbaijan+turkish). 
Routledge. p. 114. ISBN 978-1857431872. 
Nakuha noong 2008-03-26. 

2. "Syrian Turks" (http://www.aksiyon.com.tr/deta 
y.php?id=22997). 

3. Recognized Minority Languages of Romania 
(http://conventions.coe.int/treaty/Commun/List 
eDeclarations.asp?NT=148&CM=&DF=&CL=E 
NG&VL=1) 

4. APA - Kirkuk parliament passes deeision to 
give official status to the Turkish language (htt 
p://en.apa.az/news.php?id=94167) 


Turko 


Tiirkge / Turkiye Turkgesi 


Pagbigkas 

Sinasalitang 
katutubo sa 


Mga katutubong 
tagapagsalita 


['tyrktfej (4» pakinggan) 
Albanya, Aserbayan.W 
Bosnia at Herzegovina, 
Bulgarya, eroatia, Gresya, 
Hordan, Irak, Kosovo, 
Lebanon, ang Republika ng 
Masedonya, Moldova, 
Montenegro, Palestina, 
Rumanya, Rusya, Serbya, 
Sirya.Pl Tsipre, Turkiya, 
Turkmenistan, Unggarya , 
Uzbekistan, 

at ng mga pamayanang 
mandarayuhan sa Alemanya, 
Austria, Belhika, 
Eskandinabya, ang Estados 
Unidos, Italya, Canada, ang 
United Kingdom, Olanda, 
Polonya, Pransiya, Slovakia, 
Suwisa at U nggarya 
Hilagang Tsipre (kinikilala 
lamang ng Turkiya) 

■ Katutubo: +77 milyon 

■ Kabuuan: '+S3 milyon 
(nawawalang petsa) 


Pamilyang wika 


Altaiko (kontrobersiyal) 


■ Turkiko 

■ Timog-kanlurang Turkiko 
(Oghuz) 

■ Kanlurang Oghuz 

- Turko 


Sistema ng alpabetong Latin (gamit sa 

pagsu lat Turkiya) 

Opisyal na katayuan 




Opisyal na wika sa Q Turkey 

"o~ Northern Cyprus 
~ Cyprus 

Kinikilalang | Kosovo (regional) 

wikang pang- gg Maeedonia (regional) 

minoridad sa | Rumaniya 

(recognized)P] 

(ragl^l (in Kerkuk, Tal 

Afar) 


Pinangangasiwaan Kapisanan ng Wikang Turko 

(regulado) ng 


Mga kodigong pangwika 


ISO 639-1 

tr 

ISO 639-2 

tur 

ISO 639-3 

tur 


[[File: 



Mga bansang may makabuluhang populasyon ng mga 
mananalita ng Turko 
(l-klik ang larawan para sa gabay) 

|300px]] 


5. http://www.photius.com/rankings/languages2.html 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Turko&oldid=1690948" 


Huling pagbabago: 05:00, 27 Marso 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



















